WikipediA 

Wikang Biyeloruso 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang Wikang Biyeloruso (Ingles: Belarusiart language ) ay ang wika ng mga Biyeloruso - mga taga- 
Belarus. Kasama ng wikang Ruso, isa ito sa mga opisyal na wika ng Republika ng Belarus at ginagamit din 
sa ibang bansa gaya ng Russia, Ukraine, at Poland. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Biyeloruso&oldid=1536254" 


Huling pagbabago: 09:59, 27 Oktubre 2016. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 





